“ખેડૂતના દેવાની રાણુતૂને. 
કાયદા 
તેની ટૂંક સમજ્યો, 


આ ડાયરા કેમ થયે ? 


ખેડૂતની સ્પ્રિતિ દિવસે દિવસે નમળી થતી “જય "” 
છે, વરસાદ તથા ખેતીના ઉત્પન્નના ભાવની અ નય- 
[મતતાતે લીધે ખેડૂતોતી રિથિતિ દેવાદાર યર્ઈ ગઈ 
છે, ખડૂતવતી સ્થિત સુધારવા મહાસભાવાદી સરકારે 
ત્રણુ નતનાં પ૩લાં ક્ષેગાનો નિથય કર્યો. 
૧. ખેતીનું ઉત્પન્ન વધૅ તે મા2ે સારી નતનાં 
1ર, સારું ખી તથા ખાતર ખેડૂતને મળે તેતી 
“૭4 કરવી. તે માટે તેમણે ગ્રામોદ્દારખાતું 


. ખેતીના ઉત્પન્નની કકંમત સારી આવે તે માટે 
લેચાણુ કમિટીઓતી વ્યવસ્થા કરવા જેમનારઈ 


. જ્યાં ન્યાં મણહેસૂલતે। ભાર વધારે હેય યાં 
પાકા કરવા કાયદામાં સુધારે! ક્યો, અતે 
' જેધનું નાણું મળે તે માટે સહકારી બે'કોની 

, કેરેવા પ્રબ'ધ કર્યો. પણુ આટલેથી ખેડૂતની 


રે ર જ 
સ્થાત સુધરે તહિ ફારણુ તે દેવામાં ડૂબી ગને! છે.. 
દેવાનું વ્યાજ આપતાં તેતો પાર આવે તેમ નથી.. 

તેથી ખેડૂતોના દેવાનો ભાર હલકા કરવા મહાસભા 
“જેક વાદી સરકારે ત્ડષમુમુક્તિતા કાયદે કમો. સરકાર 
નકો કરે તે તારીખથી આ કાષરા અમલમાં 
આવશે, પણુ તે કાયદો ખેડૂતને દેવામાં શી: રહત 
5 આપે છે તે દરેક ખેડૂતે ન્નણુવું જરૂરી છે. આ 
કાયદામાં ૮૬ કલમે છે અને તેમાંની ડેટલીક કલમે! 
ધણી અટપટી છે. તેથી આ કાયદાનો લાભ લેનારે, 
જર્‌ર પડયે, આ કાયદાના અભ્યાસીની સલાહ લેવી 
પડશે. તોપણુ આ કાયદાની માહતી દરેક ખેડૂતને 
હોવી નેએ તે જર્મ્નું છે તથી તે માહિતી અહીં 
આપવામાં આવી છે. 
આ કાયદાનો લાભ કોને મળે? 
દરૈક ખેડૂત જે તા. ૧લી એપ્રલ ૧૯૩૭ 
પહેલાંથી #નતે ખેતી કરતે! હશે અને જેનું દેવું તા. 
૧ “નન્‍્યુઆરી ૧૯૩૯ના રજ રૂ. ૧૫૦૦૦થ વધારે 
નહિ હોય તેને આ કાયદાને લાભ મળશે. 
ખેડૂત ખાતેદાર હશે કે ભાગે કે ચાંથે ખેતી 
કરતે! હશે તેને આ કાયદાના લાભ મળશે. 
ને તે ખેડૂત ખંતીવારી સાથે ખીન્ને કઈ ધ'ધે 
શજગાર કરતા હશે તો ખેતીવાડી અને ન્નતમહેનત 
સિવાયના ખીન્ન ધ'ધામાંથીા થતી આવક સાધાર્ષ્યુ 


“રીતે તતા ફલ આવકને! પાંચમે ભાગ અથવા રૂ. ૩૦૦ 
(ખેમાંથી જે રકમ વધારે હોય તે)થી વધારે નહિ 
હેય તો તેતે ખેડૂત ગણુવામાં આવશે. 

જાતે ખેતી કરનાર સંયુક્ત કુટુંબ પણુ આ કાયદા 
અ'ગે ખેડૂત ગણાશે, પણ્‌ તે કુટુંબ ખેતીવાડી સિવાય 
બીને ધધો કરતું હશે તો ખેતીવાડી અતે નનત- 
મહેનત સિવાયનાં ખીકન' સાધને. માંથી તેની આવક 
સાધારણ રીતે તેની કુલ વાષિક આવકને! પાંચમે! 
ભાગ અથવા રૂ. ૫૦૦ (ખેમાંથી જે રકમ વધારે 
હેય તે)થી વધારે નાહ હેય તોતે કુટબને ખેડૂત 
ગણવામાં આવશે. 

ઉપર્‌ જણાવ્યું તેમ તે ખેડૂત જાતે ખેતી કરતો 
હોવા નનેઈ એ. આ કાયદામાં ન્નતે ખતી કરવી 
એટલે પોતાની અથવા પોતાના મુટુ'બના કેઈ પણુ 
શખસની ન*નતમછનતથી જમીનતી ખેતી કરવી 
અથના પોતાના કુટુ બના કોઈ પણુ શખસની દેખરેખ 
નીચે નોકરે અથવા મજૂરો મારફતે ખેતી કરવી તે. 
અવિભક્ત કટુ બનો કોઈ પણુ એક શખસ જમીન 
ખેડતો હશે તોપણુ તે જમીન આખા કુટ્ટ'બે જતે 
ખેડી છે એમ ગણાશે. “તે ખેતી કરનારા કે।ઈઈ પણુ 
શખસ પોતાના વારસ તરીકે વિધવા અથવા સગીર 
બાળક અથના કોર્ધ્ પણુ શારીરકે અથવા માનસિક 
ખોડખાંપણુવાળા શખસને મૂકીને મરણુ પામે તે તે 


જ કા હુ દ ક 7/જ/ઝા જફ. 
ચૂઝતત શિચાવોટ ઝથારણ 
જપ?ર(₹”૭ વામ 


ન કા ધય નસૂઝ ર૦ક 

ત રઝ પે ન 
* | કૂ દે. નમ્ર 
( * 859 વ 
ટ 


ન 
ક 


કતકમાંઈ «ર૩૦૩ 


ર. ૧734 વઝામાળ જાર હ, કતત##ઃ 4 કઝર * (૪૪પી૪ સ7રા૪ ળક! પણ? ધ૬૦-/&/પ& ૪૪/૪૦૦લત,૧ 0 4૦૯ 0/1૨૦ &3 9 પ૯. (૪ .4 0“%%003/// પ. ] ૧ ૧002 ત? ₹૪ 10070 38/7 ૪9? / ૪૪૪૦ (4 પઇ1,ત# પે સી 





પબ મકખ્જઃ /5૭૫// ત૪ 0૧ 27 અ ર 1ર૪10૪જ4ક /૧ ૫૦૪ "0 4 જહ 


વારસ નેકર મારફત અયવા મળૂર મારફત અથવા 
ખીનન ગણાતિયા મારકૂત તે જમીન ખેડાવશે તોપણુ 
તેણે જતે ખેતી કરેલી ગણાશે. વિભક્ત કુટુ પ 
કરાઈ પુ ઉંમરનો શખસ ન્નતે ખેતી કરી શકે તેવે 
નહિ હોય તો તે કટુ બના તરફ્થી નેકર મજ 
અથવા મૂનૂર મારફતે અથવા ગણાતિયા મારકૂતે તે 
જમીન ખેડાતી શે તોપણુ તે જમીન અવિભક્ત 
મુકખે જતે ખેડી છે એમ ગણવામાં આવશે. 

આ કાયદામાં ખેતી શખ્દમાં જમીનમાં પાક 
ઉગાડવા ઉપરાંત બાગબાની કરવા, ફૂલઝાડને। ઉછેરે 
કરવા, ગોરસ શાળાને] ધધો ડરવા, મર્ધાં-બતકાંનો 
ઉછેર્‌ કરવા, ટેરે।!ની ઓલાદ સુધરવા તથા ગોચર 
તૈયાર કરવા જમીનનો ઉપષાગ થતા હરી તાપણ 
તે જમીન ખેતાના કામમાં વપરાય છે એમ ગણવામાં 
આવરો, 

આ કાયદામાં રેલું એ શબ્દમાં રેખદારની કોઈ 
પણુ જવાબદારી જે આપવા ન્તેગ હોય તેનો સમાવેશ 
થાય છે. આ જવાખવરીને માટે તારણ આપ્યું હરી 
% ન આપ્યું હરે, એ જવાબદારી દીવાની કોટના 
ઈ મ અન્વચે હરો, એ મા" 
185 વૈમાની અથવા કોાર્ઈ પણ્‌ વસ્છુતી ખાપલેની 
થળે તે!પણ્‌ તે દેવામાં ગણાશે. પષ્મ ખતી અડે રી 
જતમજૃૂરી તથા ખીજ #તમહેનત અગેની મજૂરીનું 


પ 


છે દેવું હશે તેને આ કાયદો લ!ગુ પડશે નહિ, 

ખેડૂતના તમામ ન્નતના દેવામાં છૂટછાટ મૂકવાનો 
આ કાયદાનો ઇરાદો નહિ હોવાથી નીચેનાં રવાં 
બાતલ રાખવામાં આવ્યા છે, અને તેથી ખેડૂતના 
રતાનાં તોડશનેડમાં ત દેવાંના સમાવેશ થશે નહિ. 

૧, સરેકારતી મહેસૂલ અથ] સરકારને કર 
અથવા લેન તરીકે ધીરેલી ખીજ સરેકારતી જે રકમ 
આપવાની હેય તે; 

ર્‌. લોકલ ખેડ તથા મ્યુનનિસિપા'લરી તથા એવી 
બીજ સ્થાનિક સ'સ્થાએાના જે કર આપવાના હોય 
તે, અથવા તો તેમણે લોન તરીકે જે રકમ ધીરી 
હોય ને તે આપવાની હેય તે; 

૩. સહકારી મહળીઓનું જે દેતું આપવાનું 
હરી તે; 

૪. કટે કરેલા ખાોરા?ીના હુકમનામાં અન્વયે 
જે આપવાનું હશે તે; 

પ. તા, ૧લી નન્યુઆરી ૧૯૭૬૯ પછી ખેતીને 
માટે ને રકમ ધીરવામાં અવી «રો તે. 

દેશદારના ઉપર લખલા દૈવાને આ કાયદો લાગુ 
પડતો નથી, તોપ'ય કામ? આગળ દેવાની તોડ- 
જોડની અરેછ ધયા પછી કમિટી કક્ષેકટરને તેમ જ 
કએ પરેૅરીવ સે।!સાયટીને તેમ જ લાકલ ખોડ કે એવી 
સ્થાનિક સ'સ્થાને તથા ખોરાકનું હુકમનામું જેના 


શ્ર 


દ્ર 
લાભમાં થયું હશે તેને નેર1ટિસ આપી તતેમનું તે 
દૃયુદા૨ પાસે કેટલું લેણું છે તેતી હકીકત માગશે. 
અને કલેકટર તેમ જ કોએ! પરેટીવ સોસાયટી તે દેવામાં 
કેટલી છૂટછાટ મૂકવા માગે છે તે મ'ગાવશે. 
રવાના ફેડચાની કમિટી 

કસિટીનું બ'ધારેણ : ખેડૂતના દેવાની તપાસ 
કરી તેને તોડજેડ કરવા સરકાર જીંદા જીદા સ્થાનિક 
વિસ્તારો માટે જુદી જુદી કમિટીઓ અથવા કરાઈ 
પણુ વિસ્તારમાંના અમુક વર્ગના દેણદારો માટે ખાસ 
ક્રમિટી સ્થાપશે અતે તેતી #્નહેરાત સરકારી ગેઝેટમાં 
કરશે, આ કમિટીમાં જેણે હિદુસ્તાનમાં સરકારી 
નોકરી કરી હોય અથવા તો નોકરી કરતે! હોય 
તેવા એક અઆધકારી એકલાને જ નીમવામાં આવશે, 
અથવા તો ત્રણુથી એ છા નહિ અતે પાંચથી વધાર 
નહિ તેટલા સભ્યો! નીમવામાં આવશે. આ સભ્યો 
સરકાર ઠરાવે તેવી લાયકાતવાળા હોવા ન્નેઈ એ. 

આ કમિટીના સભ્યો! પૈકી એકને પ્રમુખ તીમ- 
વામાં આવશે અને બીન્ન એકને ઉપપ્રમુખ નિમવામાં 
આવશે. કમિટીના પ્રમુખ અને સભ્યો કાઈ પણુ 
ખાખતમાં એકમત થઈ શકે નહિ તે। બહમતીના 
અભિપ્રાય મુજબ કામ લેવામાં આવશે, અને નને 
કાઈ પણુ બાબત ઉપર ખે બાજા સરખા મત થશે 
તો પ્રમુખને એક વધુ મત આપવાને અધિકાર 


ધે 


રહેશે. જ્યાં કમિટી પાંચ સભ્યોની હશે ત્યાં કામ 
ચલાવવાને માટે એછામાં એકા ત્રણુ સભ્યોની 
હાજરીની જર્‌ર પડરે, અને કમિટી ન્યાં ચાર અથવા 
ત્રણુ સભ્યોની ખનેલી હરી યાં એછામાં એછા ખે 
સભ્યોની હાજરીતી જરૂર પડશે. 

જોન આ ર્ામટી એક જ અંધિકારીની બનેલી 
હરશે તો તે અધિકારીને મદદ કરવા, સરકારને ઠીક 
લાગે તો, વધારેમાં વધારે ચાર એસેસરે। નીમશે. 

કમિટી સમક્ષના કોઈ પણુ કામમાંના લેવડદેવડ- 
માં કમિટીના કોઈ પણ સભ્યતા પોતાનો અથવા 
પોતાના ભાગીદાર મારક્ત સીધી યા આડકતરી રીતે 
કઈ હિસ્સો અયવા હિતસ'બ'ધ હશે, તો તે સભ્ય 
એવા કામના સબ'ધમાં કાંમટીના સભ્ય તરીકે કામ 
કરી શકશે નહિ. 

કોઈ પણુ કમિટીને બરખાસ્ત કરવા અને તેની 
જગ્યાએ નવી કમિટી નીમવાને તેમ જ કામટીના 
સધળા અથવા કોઈ પણ સભ્યતે દૂર કરવાને અને 
તેની જગ્યાએ ખીજ સભ્યોને નીમવાને સરકારને 
કુલ સત્તા છે. 

કસમિટીના અધિકાર: આ કમિટી આગળ 
આવતા તમામ કેસોમાં લેણુદારાના હક તથા લેણુ- 
દારો પૈછી પહેલી પમંદગી આપવાને। પ્રશ્ન અથવા ખીન્ન 
કાઈ પણુ પકારના પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થતા હશે અને તેમાં 


હ 

કાયદા અથવા પુરાવાના સવાલ હશે તોપણુ તેવા 
તમામ પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવાની સત્તા આ કમિટીને 
છે. તેમ જ દેવાની સપૃણુ તોડજેડ કરવા સારુ, 
તેમ જ કેઈ પણુ કેસમાં સંપૂર્ણ ન્યાય આપના સાર્‌, 
જે જે ખશ્ચોનો નિર્ણય કરવાનું કમિટીને જરૂરનું 
જણાય તેવા સઘળા પ્રશ્નોનો નિણુય કરવાની સત્તા 
આ કમિટીતે છે. 


આ કાયદાતી રૂએ કમિટી સમક્ષ ચાલતા કાઈ 
પણુ કામમાં કેઈ પણ્‌ પ્લીડર, વીક અથવા 
મુખત્યાર કોઈ પણુ પટ્ષકારનતી વતી હાજર રેછી શકશે 
નહે, પરતુ પક્ષકારેને તપઃસ્યા પછી કમિટીને એમ 
લાગે કે પક્ષકારો પેષી કોઈ પોતાની હ૪કત કમિરી 
આગળ બરાબર રીતે મૂકવાને શક્તિમાન નથી અને 
ઇન્સાફૂની ખાતર તે પક્ષકારને વટીલની મદદ લેવા 
દવાની જરૂર છે, તે! તે પદ્ટકાર્તે વકીલ મારધત 
હાજર થવાની કંમેટી રે%્ન આપશે. વળી જે આને 
ક્ા્ટમાં શરતે હાન્ટરી આપવામાંથી મુક્ત કરવામાં 
આવી હશે તેની. તરફ્થી રીતસર નિમાયેલ મુખત્યાર 
કમિટી સમક્ષ હાજર રહી શકશે. 


કમિટીના ચેરમેન અથવા કેઈ પણુ મેમ્ખરે 
અથવા કોઈ પણુ સરકારી નોકરે આ કાયદાની રૂએ 
શુદ્બુદ્ધિધી: જે કઈ કયું હરે તેના સબ ધમાં તેમની 


લ 

સામે દાવો કે ફરિયાંદ ચાલી શક્શે નહે તેમ જ કાઈ 
પણુ જાતનાં કાયદેસર પગલાં લઈ શકાશે નહિ, 

કમિટી ઉપર કોર્ટની દેખરેખ: જે ફેરટ' 
કલાસ સબજ્જ્તી હકૂમત નીચેના વિસ્તારમાં આ 
ક્રમિટી હશે તે પૂસ્ટ' કલાસ સબજજના તાખામાં આ 
કમિટી રહેશે અને તે ફરરટ ક્લાસ સબજજને અથવા 
તેણે નીમેલા બીન્ન કોઈ આધકારીને આ કમિટીના 
ક્રામકાજના કાગળે! તપાસવાતે। તથા કમિટી પાસે 
વખતોવખત ન્નેદતી હઝીકત અથવા માહિતી માગવાને। 
અધિકાર છે. 

કોઈપણ ફસ્ટ કલાસ સબજજ પોતાની મરજથી 
અથવા કા્ઈ પણ રાખસની અરજી ઉપરથી પોતાની 
સ્થાનિક હદમાં સ્થપાયેલી કોઈ પણુ કમટી આગળ 
ચાલુ હૈય તેવી દૈનાના તોડજ્નેડની કોાર્ધ પણુ અરજી 
કોઈ પણુ તબકકે તે કમિટી આમળથી પોતાની 
હદમાં આવેલી બીંછ કમિટી આગળ ફ્રેર્ફ્‌।૨ કરી 
રાકરી. 

રવાની તોડજેડની અરજી 


જ્યારથી કોઈ સ્થાનિક વિસ્તારમાં આવી ડ૩મિરી 
સ્થાપવામાં આવે ત્યારથી અદા૨ માસની અ'દર 
તે વિસ્તારમાં રહેતો કોઈ પણુ દેણુદાર સદરહુ 
ફામટીને પોતાના દેવાની તોડજેડ કરવા અરજી કરી 


૧૨ 

શકશે. જે દેણુદારનું દેવું તા, 3 નન્યુઆરી ૧૯૩૯ના 
રાજ રૂ।. ૧૫૦૦૦) પદર હશ્નરથી વધારે હશે તેના 
સબ'ધી આવી તોડજેડતી અરજી થઈ શકશે નહિ. 
આવી અરજ સાથે કાયદામાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોટી 
રજૂ કરવી નેઈશે તેમ જ કાયદ્દામાં જણાવેલી 
તમામ છ%ીકતો। અરજીમાં બતાવવી પડશે. 

જને દેણુદારે એ પ્રમાણે અરજી ન કરી હાય 
તો તેતો લેણદાર ( ઉપર લખ્યા પ્રમાણેના ) અઢાર 
માસતી મુદતમાં તે દેણદારના દેવાની તોડજનેડ કરવા 
અરજ ફરી શકશે. 

જે સ્થાનિક વિસ્તારમાં દેણ્‌દાર અથવા દેષણ્‌દાર 
પૈકી ગમે તે એક રહેતો હશે તે વિસ્તારમાં સ્થપાયેલી 
કામરીને અરજ કરવાની છે, પણ્‌ જને કોઈ વિસ્તારમાં 
કોઈ અમુક વર્ગના દેભ્દારે માટે ખાસ કમિટીની 
સ્થાપના કરવામાં આવી હશે અને દણદાર અથવા 
રેણુદારે। પૈેછઠ કોઈ પણુ, તે વ્ગ'ના હશે તે, તે વગને 
માટે તીમેલી ખાસ કમટી આગળ આવી અરજી 
કરવી પડશે, 

નને એક જ કમિટી આગળ કોઈ દ્રેશુદાર [વિરુદ્ધ 
અથવા સહદેણ્દારા વિરૃદ્દ એક કરતાં વધારે આવી 
જુદી અરજઝએઓ કરવામાં આવો હરો તો તે બધી 
અરજીએ એકત્રિત કરવામાં આવશે. જે કોઈ પણુ 
દેણદારના સ'બ'ધમાં, અથવા સહદેષુદારે પૈકી એક 


[છસપ૪૫૪૬£ક## 


અથવા વધારે દેણુદારોના સબ'ધમાં જાદી જુદી 
કમિટીએ આગળ એક કરતાં વધારે તોડનેડની 
અરજછીએ। ડરવામાં આવી હશે તો તે અજ્જઓએઓ 
ગ્મેક જ ઠેકાણે ચલાવવાને પ્રબ'ધ કાયદામાં કરવામાં 
આવેલે। છે. 

દેવાની તોડજેડની અરજી કમિટી આગળ 
મર્વામાં નહ આવી હોય તાપણ  દેણુદાર પોતાના 
લેણુદારને લેખિત નોરિસ આપીને લેણાની પ્રમાણિક 
અને ખરી કકિયતની માગણી કરી શકશે. એવી 
નોટિસ મળ્યેથી એક માસની અ'દર લેણદાર 
કમિટી સમક્ષ તે કેફિયત રનતૂ કરવી અને તેની 
એક નકલ દેણુદારતે મોકલવી. એ જ પ્રમાણે 
લેણ્દારની નોટિસ મળ્યેથી દેણદારે ખે માસની 
અ*દર્‌ પોતાના તમામ દેવા સ'બ'ધી તીચંતી ૯કીફત 
મોકલવા : 

૧, પોતે ખેતી માટે કેટલી જમીન ધારણ કરૈ છે. 

ર. તે પોતે નનતે ખેતી કરે છે કે કેમ. 

૩, નોટીસ મળ્યે તેના આગલા વરસની ખેતીની 
તથા બિન-ખેતીની આવક કેટલી હતી. 

આ બાબતની પ્રમાણિક અને ખરી કેફિયત 
તેણું કામેટી આગળ રનૂ ફરવી અને તેતી એક 
નકલ લેષુદારને મોાકવી. ઉપર ગ્રમાણું લેણુદાર 


૧૨ 
અથવા દેષુદાર જે નોટિસ આપે તેતી એક નકલ 
તેણે કમિટીતે મે।કલવાની છે. 
રવાની ખાનગી પતાવટ 

જે કેઈ પણ દેણ્દાર અને તેના' લેણદારે।માંના 
પ્રાઈ પણુ અથવા બધા લેણદારો! તે દેશુદાર પાસેથી 
લેણા તીકળના કોઈ પણુ દેવા સ'બધી ખાનગી 
પતાવટ ઉપર આવે, તે તે દેણ્દાર અથવા તે 
લેણુદારામાંનો કોઈ પણ્‌ લેણુદાર પોતાના વિસ્તારમાં 
આવેલી કમટીને તે પતાવટ નોંધવા અરજ કરી 
શકરો. પણુ આવી અરજ તે પતાવટ થયાની તારીખથી 
ત્રોસ દિવમની અ'દર કરવી નનેઈ એ. અ.વી અરજી 
સાથે રૂપિષ્ે એક કોર્ટ દી તરીકે રજૂ કરવો! પડશે. 
એવી અરજ સળ્યેથી કંમરીતે પેઃતાને યોગ્ય લાગે 
તેવી તપાસ કર્યા પછી ખાતરી થાય કે : 

અ. તે પતાવટ શુહ્ધછુદ્ધેયી કરવામાં આવેલી છે. 

4, તે પતાવટ તે દેષદારેન! લેગદારે।માંના કાઈ 
પણુ લે'ુદારનાં નાણાં ડુબાવવા અથવા તે આપવામાં 
હીલ કરવાના ઇરાદાથી કરવામાં આવી નથી. 

જ. તે પતાવટ તે દૈષ્દારના હિતમાં છે. 

૪, જે દ્દેણુદારોાને અ કાયદાને! લાભ મળી 
શકે તેવે! દેગ્દાર તે છે, તા તે પતાવટ કમિરી નોંધશે 
અને તેને! દાખલો આપશે. તે પતાવટ નોંધ્યા પછી, 
આં સિવાય બીજી કઈ દેવું દૈશદારતે છે કે કેમ, 


૬૩ 
તે સખ'ધી કમિટી દૈખુદારની પાસેથી હ૪ીકત પૂછી 
રજૂ કરાવશે. જો પતાવટમાં નહિ આવ્યું હોય તેવું 
બીજુ દેવું દેણુદારને નહિ હોય તો કમિટી તે પતાવટ 
પ્રમણે પોતાને! ફેસલો! આપશે, પણુ જે કામટીને એમ 
લાગશે કે દેણુદારતે પતાવટમાં નહિ સમાયેલું એડું 
બીજુ દેવું છે તો તે પતાવટની અરજીને તોડજ્ેડની 
ગણી, કામટી દેૅત્ાના તે[ડશ્નેડતું કામ આગળ 
ચલાવશે. 

કમિટી આગળ દેવાની તોડન્નેડનું કામ ચાલતું 
હશે તે દરમિયાન દેગ્દાર અને તેતા બધા લેણદારે।ની 
વચ્ચે નને સમાધાનથી પતાવટ થશે, અને કમિીને 
એમ જારે કે દેષુદારે ટાજખુશીથી એ પતાવટ 
કરી છે અન તે પતાવટ દેણુદારના હિતમાં છે તો 
કમિટી તે પતાવટ પ્રમાજે પોતાને ફે મલે! આપરે. 

જે [વેભાગમાં દેષ્ગ્દાર રહેતો હશે તે વિભાગમાં 
સિટી સ્થપાયા પછી અથવા જે વર્ગને! દૈગ્ગુદાર 
હશે તે વર્ગ મે ખાસ રકામરીની સ્થાપના થયા 
પછી, ઉપર જણાવ્યા ચિવાય કોઈ પણુ રીતે દેણદારના 
પ્રાઈ પુ દેવાની પતાવટ કરવામાં આવી હશે તો તે 
પતાવટ 2૬ ગણવામાં આવશે. 

દૈવાની તોડજેડ મારે અથવા દેવાની ખાનગી 
પતાવટ નોંધવાને માટે ફકમ્ટી આગળ ને અરજ 
કરત્રામાં આવી હશે તે પાછી ખે'ચી શકાશે નહે. 


૧૪ 

અરજીના અભાવે રેવું ૨૬ ગણાશે 

(૧) જે દેવાના સ બ'ધમાં ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે 
મુદત અ'દ૨ તોડન્નેડતી અરજ નહે કરવામાં આવી 
હેય અથવા (ર) દૈવાની ખાનગી પતાવટ નોંધવા 
સુદત અ'દ૨ અરજ નહે કરવામાં આવી હોય 
અથવા (૩) તે અરજીએ। કર્યા પછી પાછી 
ખે'ચી લેવામાં આવી હશે અથવા (૪) કોર્ટ 
આગળ તોડજેડતી અરજી થયા પછી કોર્ટે લેષદાર 
પાસે લેણાતી તપસીલ માગ્યા છતાં તે તપસીલ 
નહ આપા ફે!ય તો તે દેવું ભરપાઈ થઈ ગયેલું 
ગણાશે, 

પણ્‌ જે કોર્ટને એમ લાગે કૈ લેષ્દારે મુદતસરે 
અરજ ર્નાહ કરી અથવા કોર્ટે માગેલી દેવાની 
તપસીલ નાહ આપી તેને માટે ખાસ કારણે! હતાં 
તો તે લેણદારને કોટ ઉપલા નિયમમાંથી મુક્ત કરરે, 
વળી જે કારક દૈષદાર પોતાના લેખ્‌દારને એવું 
માનવાનું કારેખુ આપશે કે, તે દેણ્દારને આ કાયદો 
લાગુ પડતે! નથી અને તેથી આ કાયદા પ્રમાણે 
તેની સામે અરજી થઈ શકતી નથી તો તે કેસમાં 
પણુ આ નિયમ લાગુ પડશે નહિ. 
ચાલુ દાવા તથા છુકમનામાં કમિટીને સોંપારો 

જે શખસ આ કાયદામાં જણાવેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણૅ 
રેણુદાર હશે અને તેની સામે લેણં વસલ કરવા માટે 


જપ 
રીવાની કોટમાં દ.વે! ચાલતો! હશે અથવા તો હુકમ- 
નામાનતી બજવણી ચાલતી હશે અને જે વિભાગમાં 
રેણુદાર રહેતો હશે તે વિભાગ માટે કમિટીની સ્થાપના 
થઈ હરો તો, અતે તે દેણુદારનું કુલ દેવું રૂપિયા 
પદર હશ્નરથી વધારે નહિ હોય તો તે ચાલતો 
દાવો અથવા હુકમનામાની બજ્વણીનું કામ બધ 
૨ખી તે કામ કંમટી આંગળ મેકલવામાં આવશે. 
રવામાં જુદી જીરી રાહત 

આ ફાયદામાં બતાવેલી રીત તથા સૂચના પ્રમાણે 
કમિટી દેવાની તોડળજેડ કરરે. હુકમનામાં અંગેના 
રવાને પણ્‌ તે [નયમો લામુ પડે છે. આ સચનાઓ 
પૈકી મુખ્ય નીચે પ્રમાણે છે : 

૧. વ્યાજમુદ્લનો જીરા હિસાબ પહેલેથી 
લેવાશે : પક્ષકારો વચ્ચે લેખદ્દેશુતા હિસાબ અમુક 
રીતે નક્કી કરવો એવે। દરાવ થયે! હશે અથવા તો 
પક્ષકારો વચ્ચે ચક્ટદ્વિ વ્યાજ ગણુવું એવા ઠરાવ 
થયે! હરે, અથવા તો પક્ષકાર વચ્ચે આગલું લેણુ- 
રેણુ બ'ધ કરી નવું લેખ્દેણુ શરૂ કરવાના કરાર 
અથવા લખાષ્ય થયાં હશે તાપણ્‌ તે બધનકાર્ક 
ગણાશે નાહ. 

લેણ્દેણુ શરૂ થઈ ત્યારથી લેણુદેણુની વિગત 
અને ગુણદોષ કમિટી તપાસશે, પષ્ આ કાયદો 
અમલમાં આત્યાની તારીખથી વીસ વરસ ઉપશાંતનું 


કે 
દોટ. 
ત 


રર 
લેણ્દેણુ હરો અને તે વીસ વરસ પહેલાં છેલ્લામાં 
છેલ્લું પક્ષરારે વચ્ચે લેણ્દેણનેો હિસાબ થઈ લેખિત 
બાકી કાઢવામાં આવી હશે અને તે ઉપર દેણદાર 
અથવા જેની મારફત દેગ્દારને દેવું પ્રાસ થયું હોય 
તે રાખસની સહી હશે, તો તે કાઢેલી બા બન્ને 
પક્ષકારોને બધનકારક ગણખાગે અને તે પહેલાંનો 
હિસાબ તપાસવામાં આવશે નહિ. 
ને દેણ્દાર પોતાનું દેતું કખૂલ કરતો હશે અને 
કમિટીને એમ લાગશે કે તે કબૂક્ષત સાચી છે અને 
દેણુદાર રાજખુશીથી ડબૂસ કરે છે, તો લેણ્દેણને। 
હિસાબ તપાસવો કે નહિ તે કમિટીની મુનસફીની 
વાત છે. 
૨. સુદ્લ કરતા વધારે વ્યાજ નહીં મળે. 
વધારે લીધુ' હરે તો મજરે આપવું પડરી : 
દેણુદાર પાસે કમ? આગળ અરજી થયાની તારીખ 
સુધીમાં મૃદ્લ પેટ અને વ્યાજ પેટે કેટલું લેણું નીકળે 
છે તે જુદું જુદુ' નક્કો કરવામાં આવશે. દેષ્દારને 
જે ર્‌।કડ અથવ! માલ આપ્યા હરી તેની કિમત 
મૃદ્લ પેટે ઉધારવામાં આવશે. તે પ્રમાણે નક્કી કરતાં 
જે વ્યાજની રકમ મુદ્લની ૨કમ કરતાં વધારે હશે તે 
સુદ્લ જેટલી જ વ્યાજની રકમ અપાવવામાં આવશે. 
૩* સાદુ' વ્યાજ નવથી બાર ટકા અને 
વ્યાજમુદ્લમાં ત્રોસથી ચાળીસ ટકાને! કાપ? 


ટત 
હરો 


ઉછ 

તા, ૧લી “જાન્યુઆરી સને ૧૯૩૧ પહેલાં જે લેણદેણુ 
શરૂ થયું હશૈ તે બાબતમાં ઉપર પ્રમાણે લેણુદારને। 
હિસાબ કરતાં તા. ૧લી નનન્યુઆરી ૧૯૩૧ સુધી 
ખાર ટડાનું સાદુ વ્યાજ ગણવામાં આવશે, પણુ નને 
પક્ષકારો વચ્ચે થયેલા કરાર પ્રમાણે બાર ટકાથી 
એછું વ્યાજ ગણવાનું હોય તો તે કરાર પ્રમાણે 
એણછું વ્યાજ ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે તા. 
૧લી ન્નન્યુઃારી ૧૯૩૧ના રૈ।જ મુદ્લ તથા વ્યાજની 
જે જીદી જુદી રકમો માલૂમ પડશે તે દરેકમાંથી 
૪૦2 ટકા કાપી નાખવામાં આવશે. પણુ નને તે લેણુ- 
દેણુ તા. ૧લી ન્તન્યુઆરી ૧૯૩૦ પછી શરૂ થયું 
હરશે તો ૩૦ ટકાનો કાપ મુકાશે ત પ્રમાણે કાપતાં 
મુદ્લતી તથા વ્યાજની જે ૨કમ તા. ૧લી 
ભ્તન્યુઆરી|। ૧૯૩૧ના રજ નીકળશે, તે *્કમ તા. 
૧લી જાન્યુઆરી ૧૯૩૧ના રે।% દેષુદા૨ પાસે લેણી 
છે એમ ગણાશે. ત્યાર પછી એટલે તા. ૧લી જનન્યુ- 
આરી સનૅ ૧૯૩૧થી કમિટી આગળ દાવે! કર્યાની 
તારીખ સુધીના મુદ્લ અને બાજને! જુદે જુદે 
હિસાબ ગણવામાં આવરે અને તે હિસાષ ગણવામાં 
નવ ટ્ડાનું સાદું વ્યાજ ગણવામાં અવશૅ. પણુ 
પક્ષકારો વચ્ચેના કરાર પ્રમાણે નવ ટકાથી એછા 
જ્યાજ્નો દર્‌ આપવાતો હશે તો તે પ્રમાણે એષા 
વ્યાજને। દર ગણુવામાં આવશે. આ પ્રમાણે ગણુતાં 


૧૮ 


મુદ્લ અને વ્યાજ્તી જે જુદી જુદી રકમ થશે 
થશે તે દેણ્‌દાર પાસે લેણી છે એમ ગણાશે. 

પક્ષકારો વચ્ચે થયેલા હકમનામા પ્રમાણે ઉપર 
લખેલા વ્યાજના ૬2૨ કરતાં કોટ ઓછે વ્યાજનો 
દર અપાવ્યો હશે તો કેરે જે દર પમાણે વ્યાજ 
અપાવ્યું હશે તે ૬ર પ્રમાણેનું બ્યાજ ગણુવામાં 
આવશે. 

લેણુદેણૂનો ઉપર પ્રમાણું હિસાબ કરવામાં સાદુ" 
વ્વાજ ગણવામાં આવરે. 

ગીરે।ની મિલકતની ઊપજ વ્યાજના બદલામાં 
લેવાનો કરાર હરે તોપષ્ત તે કરાર બ'ધનટર્તા 
ગણાશે નહિ, 

૪. કમિટી વેચાણુખત ગીરે!ખત ઠરાવી 
રાક્શે: કમિરી આગળના દાવાની સુનાવણી 
દરમિયાન એવી તકર।2 કરવામાં આવે કે દેમદારની 
જમીનનું વેચા'્ગુઃખમત ખરુ વેચાણુ નથી પણ્‌ ગીરેન 
ખત છે, તો તે ખત વેચાણનું નથીં પણુ ગીરેનું છે 
એવું ઠરાવવાની કમિટીને સત્તા છે. પણ નીચે લખેલી 
ખાખતમાં આ નિયમ લાગુ પડશે નહિ, 

ઝા. તા. ૧લી નન્યુઆરી ૧૯૨૪૭ પહેલાંનું તે 
વેચાણુખત શે તેને; 

૧, કોટના હકમનામાથી ને ખત વેચાણુખત 
છે, એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હશે તેતે; 


૧૯ 


જ. આ મિલકત લેનારે એ મિલકત તા. ૧૫મી 
ફેણુઆરી ૧૯૩૯ પહેલાં કેઈ ત્રીનન રાખસને વેચાણ 
આપી દીધી હરે તે. 

પ. રજું આપવાની શક્તિ પ્રમાણે સેવામા 
ક્રાપ : દેણુદારનું દેવું ઉ૫૨ જજષ્ાાવ્યા પ્રમાણું નંક્કો 
કરી તે ઉપર ત્રોસથી ચાળીમ ટકાનો કાપ મૂકયા 
પછી ખડૂતની દેવું આપવાની શક્તિ કેટલી છે તે 
નક્કી ફરવાનું છે. કારૃખ્‌ કે, ખેડૂતનું દેવું ગમે તેટલું 
હેય પણુ તે દેવું આપવાની તેતી શક્તિ ન હોય 
તો તે પ્રમાણે તેને રાહત આપવાનું આ કાયદામાં 
ઠરાવ્યું છે. દેગુદારની તે શક્તિ નક્કી કરવા સારુ 
દેણદ્ારની [મલકતની કિમત નક્કો કરેવામાં આવશે 
અને તે કિ'મતના સાધાર'ગ્‌ રીતે એસી ટકા જેટલી 
તેની શકત છે એમ દરાવવામાં આવશે અને તે 
ઉપરાંતનું દેવું રદ કરવામાં આવશે. કમિટી દૈખ્દારની 
સ્થાવર તથા જગમ મસિલ્ષરકત તથા તેની કિમત 
નક્કી કરશે. દીવાતી કાયદાની રૂએ જે 1મલકત 
હુકમનામાતી બજવણીમાં લઈ શકાય નહિ એમ 
કાયદામાં ઠરાવ્યું હશે તે મિલકત બાતલ રાખવામાં 
આવશે. ગીરેવાળીં મિલકતની કિ'મત નકી કરતાં 
સરકારી મહેસૂલની કે લોકલ ખોર્ડતી લહેણી ૨કમે।, 
આ મિલકતની કિ'મતમાંથી બાદ કરવામાં આવશે. 
ગીરે ન હોય તેવી સિલકતની કિ'મતમાંથી સહકારી 


૨૦ 

મડળીઓ વગેરેનાં નીકળતાં નાણાંની ૨કમ બાદ 
કરવામાં આવશે. 

દેશૂદારતી મિલકતની કિ'મત નક્કી શી ;રીતે 
કરવી તે સ'બ'ધી આ કાયદામાં નિયમો આપવામાં 
આવેલા છે. કમિટીએ તે ધમાણું તે કિમત નકને 
કરવાની છે, 

દૈગ્દારે પોતાનાં કેઈ પણ લેષદારેનાં નાર્ણા 
ડુબાવવા અથવા તે આપનામાં ઢીલ કરવાના ઇરાદાથી 
તેની મિલકત કોઈ પણુ બીશ્નને નામે ચડવી હોય 
અથવા તે મિલકત ઉપર ખોન્ને ઊમોા કર્યો હોય 
તા તે ૨૬ બાતલ ગાશે અને કમિરી તે ૨૬ બાતલ 
છે એમ ન્નણેર કરશે. 

દેરમુદારની મિલકતની કિ'મત નકક કર્યા પછી 
દેષદારતી દેનું આપવાતી શક્તિ કેટલી છે તે કમિટી 
નીચે પ્રમાણે નકકી કરશે. 


અ. ગીરે। સિલકતની મતના એંશી ટકા 
ગણતાં જે રકમ આવે તેતા કરતાં ગીરેનું દેવું 
-એ!છું હશે તો ઉપર જખ્‌ાવેલી એ'શા ટકાની રકમ- 
માંથી ગીરેનું દેવું બાદ કરતાં જે રકમ રહે તે 

થ. ગીરો ન હોય તેવી સ્થાવર મિલ્કતના 
એગ ટકા. 

જ. જ ગમ મિલક્તતી કિ'મતના એ'શી ટફા. 


ી ડી 

આ ત્રણેનો સરવાળે કરતાં જે રકમ આવે તે 
ટેણુદારની દેવું અપવાની શક્તિ ગણાશે. 

રૃશુદારનું દેવું તથા દેવું આપવાની શંક્ત નકો 
કર્યા પછી કમિરી દેણુદારનું દેવું આપવાની શક્તિ 
ઉપરાંતનું દેતું કમી ડરી નાપ્મરો. 

અ. જે ખેડૂતનું દેવું ગીરોખતના રએ હશે 
અને તે ગીરેનું દેવું જે નક્કી કરરમાં આવે તે 
ખેડૂતતી ગીસે મિલકતની ક'મતના એશી ટકાથી 
વધારે હશે તે! તે દેવ!ને તે મિલકતની 1કેકતતા એ શી 
2કા ઉપર્‌ લાવી મૂકવામાં આવશે. 

થ. જે ખેડૂતનું દેવું ગીરો! દસ્તાવેજની રૂએ નહિ 
હોય તો કુલ દેવું કાપીને ખેડૂતની દેતું આપવાની 
શંક્તની રવેવી રકમ ઉપર લાવી મૂકવામાં આવશે. 
(એટલે કે, મિલકતના એ'શી ટકા ઉપર્‌ લાવી 
મૂકવામાં આવશે. ) 

જ, ને કટલાંક ટેવાં ગીરેના હશે અને કેટલાંક 
દેવાં સાદાં હશે તો ગીરેવાળાં દેવાં કાપાને ગીરેવાળી 
સિલકતના ૮૦ ટકા ઉપર્‌ લાવવામાં આવશે અને 
હપછી બાછીનું દેવું કાપીને બાકીની [મિલકતના ૮૦ 
ટકા ઉપર લાવવામાં આવશે. 

ઉપરનાથી જણાશે કે, સાધારણ રીતે દેણ્દારની 
મિક્ષકતની [કે'મત કમિટીએ નકી કરી હરે તેના 
ગમે'શી ટકા ઉપરાંતતું દેવું કમી કરી નાખવામાં આવશે. 


કરે 

૬, રેવું આપવા હલકા હપતા : કમિટી ઉપર 
પ્રમાણે દેતું કમી કર્યા પછી બાકી રહેલા દવાની 
રકમને! ચુકાદો આપશે અને કેટલા હપતામાં તે દેવું 
આપી દેવાનું છે તે નક્કી કરશે, પણુ પચીસથી વધારૈ 
હપતા આપવામાં આવરે નહિ, દૈેણ્દારતી રુલ ચોખ્ખા 
આવકથી વધારે ૨કમને। હપતે। નકી કરવામાં આવશે 
નલ. 

ન્તે કેઈ પખુ કારણસર અડધું અથવા તેથી 
વધારે જમીનમળલઉેસલ મુલતવી રાખવામાં આવશે 
તો કમિટીના ફેંસલા અન્વગે જે હપતો તે વરસ 
માટે આપવાને હશે તે તથા ચાર પછીના દરેક વરસે 
આપવાના હપતા એકેક વરસ મુલતવી રાખવામાં 
આવરે. પણ નને જમીતમહેસલ અડધા કરતાં ઓછું 
મુલતવી કાખવામાં આવ્યું «હશે અથવા માફ કરવામાં 
આવ્યું હશે તો ત વરસને! અડધો હપતો અને ત્યાર- 
પછીના દરૈક વરસનો આખો હપતો એક વરસ માટે 
મુલતવી ૨1ખવામાં આવશે. 

આ ઇઠપતાની રકમ નક્કી કરતી વખતે કમિટી તે 
દેણુદારની વાંષક ચોખ્ખી આવક "યાનમાં લેશે અને 
તેવી આવકથી વધારે રકમના હપતા આપશે નકિ. 

આ કલમ માટે દેષ્દારતી વાષિક ચોખ્ખી 
આવક નક્કી કરવા માટે દેણુદાર અતે તેના આબ્રિ- 
તોના ભરણુપોષણુ માટે જર્રની લાગે તેટલી ૨કમ 


ક્‌૩ 
તથા સરકારના તથા લોકલ ખોડ નેવી સ્થાનિક 
સંસ્થાઓના તથા પાક ઉપર ફરેલા દેવાની રકમ 
આદ કરતાં જે રકમ બાકી રહેશે તે તેની વાષિકે 
આવક ગણાશે. 

છ, ગીરો મૃકેલી મિલકત પાછી મળશે : 
કાઈ પણુ મિલકત લેણુદારના કબન્નમાં હોય તો તે 
મિલકત કઈ શરતોને અવલ'બીને દૅણુદારને પાછી 
અપાવવી તે કમિટી નક્કી કરશે. ગીરની મુદત 
પૂરી નહિ થઈ હેય અથવા ગીરેનું દેવું પૂરું અઘ 
નહિ ચયું હેય તોપણુ ર્કામટી તે મિલકત દેણુદારને 
પાછી આપવાનો હકમ ડરી શકશે. 

૮. તમામ રવાની એક્દમ પતાવટ: 
[વન્શિયલ બેંક મારફત દેષ્મદારના તમામ દેવાની 
કદમ પતાવટ કરવાની સત્તા કમિટીને રશેશે. 
ણુદારના બધા લેણુદારે કખૂલ કરશે તો કમિટી 
રેણદામતી સ્થાવર મિલકતની કિમતના પચામ ટકા 
જેટલું દેગદારનું દેવું કમી કરી નાખશે અને તે પ્રમાણે 
કમી કરેલા દેવા પેટે લેણ્દારોને પ્રે વાન્શયલ લેન્ડ 
મોટગેજ ખેન્કના બૉન્ડ આપશે, સદરહુ બૉન્ડની 
રકમ માટે પ્રૉતિક સરકારની હામી રહેશે. 

આ કાયદામાં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં 
કોઈ પણુ દેખ્દારતા દેવાની તાડનેડ કરવા માટેતી 
અરજી જે કામેટીને કરી હોય તે કસિટીને અથવા 


7 / નં 


5૪ 


ચુકાદાની ઉપર ને કોર્ટને અપીલ કરી હેય તે કટે 
કોઇ પણુ વખત 'ખાતરી થાય કે તે દેણુદારના હિતની 
ખાતર તેનાં દેવાં અગર તે દેવાંતાો ભાગ અદા કરવાના 
ફાર્‌ણુ સારુતેતી [મિલકત અથવા તે મિલકતના કોઈ પણુ 
ભાગ વેચી નાખવો જે એ તો તે કમટી અથવા 
કાર્ટ તૈ કર્મ સારું તે મિલકત વેચી નાખવાને! હુકમ 
કરવાને મુખત્યાર છે. અતે ઉપર પ્રમાણે વેચી નાખ- 
વાને। હુકમ કરવામાં આવ્યો હેવ તે મિલકત ઠરાવેલી 
રીતે કલેકટરે વેચવી. 
હ પૂરતી (મિલકતને અભાવે નાદાર 
હૈેરાવરી, કમિટી આગળ ચાલતા કામમાં કોર્ષ પણુ 
તંખકેક કમિટીને એમ માલૃમ પડે કે દેગદારેનું દેવું 
કાયદામાં ફરમાવ્યા પ્રમાણે 2મી કરવામાં આવે 
તોપણુ તે દેવું આપવાની તેતી શક્ત નથી અથવા 
કૅમિટીતે કોણ પ'ગ્‌ુ કારણસર એમ માલૂમ પડે ક 
પચીસથી વધ.રે નહિ એવા હપતાથી દેણુદારનું દેવું 
પતી શકે તેમ નથી તે! કમિટી તે દેણુદારતે નાદાર 
નહેર ડરવા મુખત્યાર છે. 
જે કોર્ટને કમિશને ફકે'મલે! બજવણી માંટે 
મોકલવામાં આગ્યો હશે તે કોટને એમ માલૂમ પડે 
કે દેશ્દારની « ગમ મિલકતના વેચાણમાંથી લાગલાગઢ 
ખે હપતા અથવા બધા મળીને ત્રણુ હપતા વસલ થઈ 


ન. 


શકે તેમ નથી તો કોટ" તે દેણુદારને નાદાર નહેર 
૩ર્‌વા મુખત્યાર છે. 

કમિટીએ અથવા કાર્ટ ઉપર પ્રમાણે દૅણુદારને 
નાદાર ઠરાવ્યા પછી, કામટી અથવા કોટ તે દેણુદાર 
સામેનું જે દેવું હશે તેની ભરપાઈને માટે, તૈ 
રેશુદારતી જે (મિલકત કાયદાથી જલ્ીમાં લઈ શકાય 
એવી હશે તે મિલકતને અડધે! ભાગ, તમામ પ્રકારના 
ખે।નમાંથી મુકત કરી વેચવાનો હુકમ કરી શકશે. 

નને ઉપર્‌ પ્રમાણે તે દેણ્દારતી અડધી મિલકત 
વેચ્યા પછી છ એકર ખામાયત જમીન અથવા 
અઢાર એકરે જરાયત જમીન અથવા જેનું ત્રોસ 
રૂપિયા ર્વારવેક એસેગમેન્ટ હોય તેટલી જમીનથી 
વધારે જમીન દેણદાર પાસે રહી હશે તો તે વધારાની 
જમીન પણુ તમામ ખકારના ખે[ન્નમાંથી મુકત કરી 
દેવું આપવા વેચી નાખવામાં આવશે. 

રૃગુદાર્ની નાદારીના સ'બ'ધમાં બીજી કેઈ પણુ 
જ્ાર્ટમાં કોઈ પણુ અરજ કરી શકાશે નહિં અથવા 
તેવી નાદારીના સબંધમાં કાઈ પણુ કામના બીજ 
જાઈ પણુ કોર્ટ નિકાલ કરી શકરો નહિ. 

તે નાદારે પોતાનાં દેવાં તથા મિલકત સખ'ધી 
તમામ જરૂરી હકીકત કમિટીને જણાવી નથી, 
એ જ કારખુસર કેક્ત આ કામમાં નાદારીનો જે 
દેર્‌ાવ કમિટીએ કર્યો હશે તે ઉપર અપીલ થઈ શ્રટશે. 


ર4 

નડી કરેલા રેવા ઉપરાંતનુ' રવું ૨૬, 
દેવામાં ઉપર લખેલી જુદી જુદી રાહતો આપ્યા પછી 
દેણુદારે આપવાની દેવાની જે છેવટની ૨કમ કમિટી 
નક્કી કરશે તે ઉપરાંતનું દેવું રદ થઈ ગયેલું ગણાશે 
અને તે ૨૬ થયેલું દેવું દેણદાર પાસેથી અથવા તેની 
કોઈ પણુ મિલકતમાંથી વસૂલ લઈ શકાશે નહિ. 
વળી દેણદાર સામે નને કોર્ટનું હુકમનામું થયું હશે 
તો એટલા રદ થયેલા દેવા પૂરતું તે દેણદારને 
ફુકમનામાની બજવણીમાં કેદ પકટી શકાશે નહિ 
તથા તેની મિલકત ટાંચમાં લઈ વેચી શકાશે નહિ. 

કામેટીનો ફે'સલેા 
આ કમિટીના નિણ્ય ( આ કાયદામાં રહીને જે 
કચ હરે તે) છેવટનો! ગણાશે અને જે કેસમાં 

નિર્ણુય ફર્યો હશે તે કેસના તમામ પક્ષકારોને તેમ 
જ તે 'પહ્યકારે!તી મારફતે અથવા અન્વયે જે બીન્ન 
હક ધરાવતા ઇશે તે બધાને આ કસિટીને। નિર્ણય 
બધનકારક ગણાશે, 

ફેસલા ઉપર અપીલ: આ 3મિટી ને 
ફેસલો આપશે તે છેવટનો ગણાશે પણ્‌ નીચેનાં 
કારણામર ફ્ક્ત એક જ અપીલ થઈ શકશે. 

૧. કમિટીને નિર્ણય અથવા ચુકાદો ગેરવાજબી 
રીતે મેળવવામાં આવ્યો હોય તો. 


૨૭ 

ર. કમિટીના નિર્ણૂષ અથવા ચુકાદાને લગવું 
કામ ચલાવતી વખતે કમિટી અથવા તૅના કેઈ પણુ 
સભ્યે લાંચ રુશ્વત લીધી હેય અથવા ગેરવર્તણૂક 
ચલાવી હેય તો, 

૩. કમિટીના નિષ્યુય અથવા ચુકાદાને લગતા 
ક[મકાજમાં અનિયામતત। અથવા કાયદાના ઉલ્લ'ધન- 
ને લીધે અન્યાય થયે! હેય તે. 

૪, કાયદાની ક ભૂલથી અથવા પુરાવાની 
ભૂલભરેલી તુલતાથી અન્યાય થયે! હોય તો. 

ઉપરનાં કારણે! સિવાય બીન્ન કોઈ પણુ કારષુ- 
સર કમિટીએ આપેલો ફે'સલે! અપીલમાં ૨૬ કરી 
શકાશે નહિ કે તેમાં ફેરફાર કરી શકાશે નહિ. 

નને દેવાદારને કમિટીના ફેંસલા પ્રમાણું કુલ 
આપવાનું દેવું ર. ૫૦૦૦] ની અંદર હશે તો ફસ્ટ 
કલાસ સબજજની કોટમાં અને ર્‌ા. ૫૦૦૦] થી 
વધારે હશે તો ડિસ્ટ્રિકટ જજની કોર્ટમાં એક જ 
અપીલ થઈ શકશે, આ અપીલ કમટીના ફે 'સલાની 
તારીખથી ૬૦ દિવસની અંદર્‌ કરવાની છે. અપીલની 
યાદી સાથે કોટ ફી કાયદામાં જણાવ્યા પ્રમાણે ૨નૂ 
કરવાની છે, 

ફૂ'સલા ઉપરથી છુકમનાઝું 

કમિટી પોતાને ફે'સલે। ફસ્ટ કલાસ સબજજને 

સોકલશે, જે તે ફેસલો નોંધરે. વળી જે તારીખયી 


૨ હ! 
તે નોંધાશે તે તારીખથી તે પક્ષકારો વચ્ચેની સધળી 
લ્ેવડદેવડે ર૬ કરશે, અને તેમાં જણાવેલાં દેવાંતી 
આખતમાં દીવાની કેાટનાં આગળનાં હુકમનામાં 
તથા નિણયે ૨૬ કરશે, અને એવા દેણુદારને અને 
તેના લેણુદારે.ને તથા તેમના હિતસ'બ'ધવાળા વાર્‌* 
સોતે તે ફેસત્ષે બધનકા?ક ગણાશે. 

એવી રીતે નોંધેલે। ચુકાદો જે કોર્ટમાં નાંધ- 
વામાં આવ્યે! હોય તે કોર્ટના હુકમનામાની જેમ તે 
ચુકાદાની બજવણી થઈ શકરે. 

મરી અથવા આ કાયદામાં જણાવેલી કોર્ટ 
આંગળ જે કઈ કામ ચાલતું «થે તે સબંધમાં 
અથવા તેમતી કામ ચલાવવાની શીતના સબંધમાં 
અથવા તેમના ફેંસલા, હુકમ ક નિર્ણય કાયદેસર છે 
કે કેમ તે સબંધમાં અથવા તે દ્દેગલામાં ને દેવું 
આપવાનું ઠરાવ્યું હેય તે સબ ધમાં દીવાની ડોટ માં 
દાવે! ચાલી શકશે નહિ. 

અપ્રામાણિક રેણદાર 

“તે પોતાના લેખદારેના કારણ કાયદેસર હકને 
ડબાવવા દેષ્દારે કાઈ પશુ લેગદાર સાથે મળી જઈ 
ખારા દાવો નોંધાવડાબ્યો છે એવું કમિટીને માલૂમ 

શે તો કામટી તે દેખુદાર પાસેનું દેડું ઉપર લખ્યા 
ક્રમાણે કમી ડરશે નહ પણુ તેની પાસથી પૂરું દેવું 


રહ 

ને કમિટીએ ચુકાદો આપ્યા પછી કાઈ પણુ 
પક્ષકારે તેને કરેલી અરજી ઉપરથી અથવા કોઈ પણુ 
બજી રીતે ્કામટીને એમ જણાય ક ચુકાદો આપ- 
વામાં આવ્યો તે વખતે દૈણુદાર પાસે જે બીજ 
મિલકત હતી તે [મેલકત બાબત કામટીને ન્નણુ 
કરવામાં આવી ન હતી અથવા ચુકાદામાં જે કોઈ પણુ 
મિલકતતે। સમાવેશ ક્ષો હોય તે મિલકત દેણદારની 
માલઇઈીની ન હતી, તે! ૩મિટી આ કાયદામાં ગમેતે 
મજકૂર હોય તે છતાં, તે ચુકાદો ફરીથી ઉખેળવા 
તથા દેવાની ફૂરીષી તોડજેડ કરવા મૃખત્યાર છે. 

આ કાયદા નીચે ચાલતા કઈ પણુ કામમાં જે 
કે.ઈ શખસ નનણીખૂજને ખોટી હકીકત રજૂ કરશે, 
“ણીન્નેઝને ્કામટી આંગળ ખોર! દસ્તાવેજ ર્જ 
ફરશે, જે કેફિયત ખારી છે તેવું ન્નણ્યા હતાં રન્નૂ 
ડગે, અથના ઉપરના કોઈ પણ્‌ ફામમાં મદદગારી 
કરરે તે ત શખમ ૪ માંસ સૂષનતો કદની સત્ન 
અથવા દ'ડની સળ અથવા એ બન્ને રાજને પાત્ર થશે. 

કોઈ પગ્‌ ફાયદ્ે અથવા કરર હોય તે છતાં 
આ કાયદાની રએ કરેલા કોઈ પણ ચુકાદામાં કાર 
હેય તેવો દેણદાર : તે ચુકાદામાં દાખલ કરૈલી કેઈ 
પૃણુ [મિલકત, મુંબઈ સરકારની અગઃઉથી પરવા નગી 
લીધા (વાય, ખીઃ્નને નામે ચડાવી આપે તો તે 
ડામરેસમ પ ] હુ. 


૩૦ 

જે દેણુદારતી સામે આ કાયદા પ્રમાણે ફે'સલે 
આપવામાં આવ્યા હશે અને જેતી પાસે સહકારી 
મંડળીના કાયદા નીચે સ્થપાયેલી રિસોર્સ સોસાયટી- 
નું અથવા જેની પાસે આ કાયદાથી માન્ય કરેલા 
એવા શખસનું લેણું હશે તેવે! દેણદાર તે સોસાયટી 
અથવા તે રાખસની પહેલી મજૂરી લીધા વાય 
પોતાનો ઊભે! પાક અથવા પોતાની જમીનનું 
ઉત્પન્ન વેચશે અથવા ખોન્ને કરશે તો તે ગેરકાયદે 
ગણાશે. 

જે દેણુદાર ઉપર પ્રમાણે વેચાણ અથવા ખોને 
કરરે અને જે શખસ જણીખૂજને પોતાને માટે 
આવું વેચાણુ અથવા ખોને કરાવશે તે છ માસ 
સુધાની કેદતી અથવા ર્‌. ૫૦૦ સુધીના દડની 
સશનને પાત્ર થશે, 


આ કાયદાને! ટ્ક સાર 


૧. જે ખેડૂત તા. ૧ લી એપ્રિલ ૧૯૭૭ પહેલાં- 
થી નાતે ખેતી કરતે હશે અને જેનું દેવું તા. ૧લી 
“તન્યુઆરી ૧૯૩૯ના રોજ રૂપિયા પદર ઉત્નરથી 
વધારે નહિ હેય, તેને આ કાયદાને! લાભ મળશે. 

ર. ખેતી અગેની ન્નતમજૂરી તથા ખીજી 
“તતમહેનત અગેની મજૃરીનું દેવું હોય તેને આ 
કાયદે લાગુ પડશે નહિ. 


૩3 


૩. કૂડયા કામિટી નિમાયાની તારી "ખથી ૧૮ 
માસની અદર દેણુદારે અથવા તેના લેણુદ્દારે તેના 
રવાના તોડજેડતી અરજી કમિટીને કરવી પડશે. 
૪. દેવાની ખાનગી પતાવટ કરવામાં આવી હરે 
તા પતાવટ થયાની તારીખથી ત્રીસ દિવસમાં તે 
પતાવટ નોંધવાની અરજી કમિટીને કુર્વી પડશે. 

૫. ઉપર લખ્યા પ્રમાણુ અરજ કમિટીને 
મુદતસર હિ કરવામાં આવે તો તે દેવું ભરપાઈ 
ચઈ ગચેલું છે એમ ગણાશે. 

૬. કાટ આગળ ચાલતા દાવા તથા હુકમ” 
નામાં આ કમિટીઓને સૉંપાશે. 

૪. કમિટી નીચે પ્રમાણું દેણુદારતે રાહત 
આપશે: 

(૧) લેણુદેણુની રાર્‌આતથી વ્યાજ મુદ્લનો જુદો. 
હિમાભ રોયાર કરશે. (૨) મુદ્લ કરતાં વધારે વ્યાજ 
નહિ અપાવે. (૨) સને ૧૯૩૧ પછંલાંના દવા ઉપર 
વધારેમાં વધારે ૧૨ ટકા લેખે અને ત્યારે પછીના 
રવા ઉપર વધારેમાં વધારે ૯ ટકાનું સાદું વ્ય! 
ગણુવામાં આવશે. (૪) સને ૧૯૩૧ પહેલાંના દેવામાંથી 
૪૦ ટકાને કાપ »કી તેટલું દેવું ઓછું કરવામાં 
આવરે. (પ) સતે ૧૯૨૭ પછીનાં વેચાણુખતો 
ખરાં વૈચાણુખતો નથી પણુ ગીરોાખત છે એવું 
#રાવવાની કમિટીને સત્તા છે. (૬) ગીરોતી 


૩૨ 


મિલકતતી ઊપજ વ્યાજના બદલામાં લેવાને 
કરાર દશે તોપણુ તે ઊપજ મજરે અપાવશે. 
(૭) દેણ્દાર્ને વધારે રાહત આપવા સારુ દે'યુદારની 
“શિલકતની :કિ'મતનતા ૮૦ ટકાથી વધારાનું દેવું 
રદ કરવામાં આવશે *અને ખેડૂત તે દેતું આપવાને 
શક્તિમાન ન રોય તો તેતે પચીસથી વધારે નહિ 
તે પમાણેના હપતા કરી આપવામાં આવશે, (૮) 
નને લેશુદારે કખૂલ થશે તો દેણુદારની મિલકતની 
કિમતના ૫૦ ટકા જેટલું દેણુદારનું દેવું કમી કઃી 
દેવા પેટે લેણ્દારેતે લેન્ડમે!ટ'ગેજ બેંકતા બે'ન્ડ 
આપરે, (દ) ને કમરીતે એમ માલૂમ પડશે કે 
દપતાથી પણ્‌ દેગૃદારેનું દેવું ચૂકવાય તેમ નથીં તો 
તેની અડધી [મલકત વેચીને તમામ દેવું ભરપાઈ 
| કરવામાં આવરે. 


સુક્રક અને પ્રકાશક છવણુઝ ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ, 
નવજીવન સુદ્રણાલચ, અમદાવાદ 


